


Adisokan 

Awon Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah 


Lati owo oni-mimo agba: 

Shaikh Muhammad As-Saalih Al-Uthaimiin 

-Ki Qlohun O k? ?- 


Eyi ti a tump si Yoruba lati Qwp: 

Sharafuddeen Gbadeb? Raji 


INi abe afojusi igbimp t’o n se akoso eto tite iwe ati titan 
an ka ni Ministiri yii 










Adispkan 

Awon Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah 


Lati gwg oni-mimg agba: 

Shaikh Muhammad As-Saaiih Al-Uthaimiin 

-Ki QlQhun O k? e- 

Eyi ti a tumg si ede Yoruba lati pwg: 

Sharafuddeen GbadebQ Raji 


Ni ab$ amojuto igbimg t’o n se akoso eto titf iwe ati titan 
an ka ni Ministiri yii 


1429. H. 



^urv < I SjQi (jl^) 


JUs— 


<j) X&iA I • AaIJU 4mmM JaI OJ-Afr 

J»> tX O t 

.f* >V X >t ‘^V\ 
MV-M-i00-t :dUaj 

OIjaJI — I 

< \H*loiS/s 


\t<<o l oi\A :£\JJi 
:dUij 


^Lu^L^t ^ » jt->tl 

.*>m 




(*;ia.j]l <>#^>il <111 p—*j 

Mo bprp ni orukp Qlphun Qba AlaanujulQ 
Aladipele-psan-rere 

Ifihan 

Qpe ni fun Qlphun nikan soso, ikp ati pla 
Qlphun ki o maa ba eni ti ko si anabi kan mp leyin 
re, ati awon ara ile rp, pelu awpn Sahabe rp. 

Lpyin naa: Dajudaju mo ti ka adispkan ti o 
niye lori, eyi ti pmp-iya wa olump nla eni-owp 
Shaikh Muhammad Omo Saalih Al-Uthaimiin kojp 
ni kukuru, ati pe gbogbo r? ni mo teti si [nigba ti 
won n ka a], mo si ba a ni ohun ti o se akojppo alaye 
adispkan awpn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah -Oni- 
Sunna ati Jama- nipa At-Tawhiid -Sise Qlohun ni 
okan soso ninu ijpsin- ati nipa awpn oruko Rp, ati 
awpn iroyin Re, ati nipa gbigba awpn malaika gbp, 
ati awpn tira, ati awpn ojisp, ati ojp ikpyin, ati 
akosile -kadara- rere rp ati aburu rp, ati pe o ko o jp 
ni pna ti o dara, ti o si se anfaani, o si tun se alaye 
ohun ti akekp ati gbogbo Musulumi n bukaata ninu 
igbagbo rp si Olohun, ati awpn malaika Rp, ati awpn 
tira Rp, ati awpn ojisp Rp, ati ojp ikpyin, ati akosile - 
kadara-, rere rp ati aburu rp, ati pe o tun fi awpn 
anfaani pupo miiran ti o jemo adispkan kun un, l’eyi 
ti o se pe eniyan le ma ri i ninu opplopp awpn tira ti 
won ko nipa awpn adispkan. Ki Qlohun q san an ni 




k Adisgkan awpn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah A 


esan-rere, ki O si se alekun imp ati imona fun un, ki 
O si jp ki tira re yii ati gbogbo awpn tira r? yooku o 
sanfaani, ki O si jp ki awa ati oun ati gbogbo awpn 
omp-iya wa o maa bp ninu awpn olumpna, 
afinimpna, olupepe lo si pdp Qlphun pplu ampdaju, 
dajudaju Oun ni Olugbp Olusunmp. 

Eni ti o wi i ni apekp ni oni-bukaata lp si pdp 
Olohun t’O ga: Abdul Aziiz Qmp Abdullaah Qmp 
Baaz, “ki Olohun O se amojukuro fun un”; ik? ati 
pla Olphun k’o maa ba Anabi wa Muhammad, ati 
awpn ara ile re, pelu awpn Sahabe rp. 

Olori Apapp 

Fun awQn ile-isp ti n se idari awon iwadii-ijinip, ati alaye 
idajp ofin, ipepe, ati ifinimpna. 

Ni ilp Saudi Arabia 





^ Adisgkan awpn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah A 


a 


jiI ‘cU! p ■ « 

Mo b?r? ni orukp Qlphun Qba Alaanujulp 
Aladipele-fsan-rere 

Pro Ak9$9 

Qpe ni fun Qlphun Oluwa gbogbo eda, 
atunbotan-rere si n be fun awpn olupaya-Olphun, 
esan ikoja-ala kan k6 si si afi fun awpn alabosi, ati 
pe mo jeri pe ko si oba kan ti o to lati fi ododo josin 
fun yato si Qlphun nikan soso, ko si orogun kan fun 
Un, Qba-Ododo ti o han, mo si tun jpri pe 
Muhammad eru Re ni i, ojisp Re si ni i pelu, ipekun 
awpn anabi, ati asiwaju fun awpn olupaya-Olphun. 
Ike ati pla Qlphun k’o maa ba a, ati awon ara ile re, 
pelu awon Sahaabe re, ati awpn ti n tele won pplu 
daadaa titi di ojo-esan. 

Leyin naa, dajudaju Qlphun t’O ga ti ran ojise 
Re Muhammad, “ki ike ati pla Olphun o maa ba a”, 
pelu imona ati psin-ododo, ki o maa j? ike fun 
gbogbo eda, ati awokose fun awpn olusise [pplu ofin 
Olohun], awijare lori gbogbo eda lapapo. 

Olohun fi oun ati ohun ti O so kale fun un ni 
Tira ati ogbon -Hikmah- se alaye gbogbo ohun ti 
oore awon eda wa ninu re, ati didara awon isesi won 
ninu esin wpn ati isemi won, ninu awon adisokan 
daadaa, ati awon is? ti o dara, ati awon iwa alappnle, 
ati awpn eko ti o ga, Anabi “ki ike ati pla Qlphun o 




k Adispkan awpn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah A 

maa ba a” si fi ijo re si ori oju-ona funfun, eyi ti oru 
re da gege bi psan re, enikan k6 si ni i gbunri kuro 
nib? afi eni-iparun. 

Nitori naa awpn ijo re ti won jepe Olohun ati 
Ojise Re gba oju-ona yii, awon si ni eni ti o loore ju 
ninu awon eda: Awon Sahaabe, ati awon Taabi’iina, 
ati awon ti won n tele won pelu daadaa. Nitori naa ni 
won se gbe ofin re duro, ti won si di Sunna -ilana- rp 
mu, ti won si fi ogan eyin di i mu, ni adispkan, 
ijosin, iwa, ati eko, ni won se je pe awpn ni ijo ti ko 
ni i ye maa be lori ododo l’eni ti o bori; eni ti o pa 
won ti, tabi ti o tako won, ko ni i le ni wpn lara, titi ti 
as? Olohun t’O ga yoo fi de, wpn o maa be lori re. 

Ati pe -op? ni fun Olohun- oripa wpn ni awa n 
to, bee ni igbese wpn ti Al-Qur’aani ati Sunna kin 
leyin ni a n kose, an so eleyii l’eni ti n fi idera 
Olohun t’O ga -ti O se fun wa- soro, ati lati se alaye 
nipa ohun ti o je oranyan pe ki gbogbo olugbagbo- 
ododo o wa lori re. 

A n be Olohun t’O ga, pe ki O fi awa ati awpn 
omo-iya wa Musulumi rinle, pelu pro ti o rinle ni ile- 
aye ati ni orun, ki O si ta wa lore pelu ike Re, 
dajudaju Oun ni Oni-ibu-ore. 

Pipataki ti pro yii pataki, ati bi ifeenu awpn 
eniyan ti pinya lori re, l’o mu mi gbero lati ko nipa 
adispkan wa, ti i se adispkan awpn Ahlus-Sunnah 
Wal-Jamaa’ah, eyi ti i se: Gbigba Olohun gbo ni 





^ Adispkan awgn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah A 


ododo, ati awpn malaika Rp, ati awpn tira Rp, ati 
awpn ojise Rp, ati pjo ikeyin, ati akosilp -kadara- 
rere re ati aburu re, l’eni ti n tprp lpdp Qlohun t’O 
ga, pe ki O se e ni ohun ti a se afpmo rp nitori oju- 
rere Rp, ki O si je ohun ti o dpgba pelu iypnu Rp, 
ohun ti yoo jp alanfaani fun awpn pru Re. 

Adispkan wa 

Adispkan wa ni: Nini igbagbp-ododo si 
Olohun, ati awpn malaika Re, ati awpn tira Re, ati 
awon ojisp Re, ati pjo ikpyin, ati akosilp -kadara- 
rere re ati aburu re. 

Nitori naa a ni igbagbp-ododo si jijp oluwa 
Olohun t’O ga. Eyi tump si pe: Dajudaju Oun ni 
Oluwa, Eleda, Onikapa, Oludari gbogbo nnkan. 

A txm ni igbagbp-ododo si jijp oba ti a josin 
fun Re. Eyi ni pe: Dajudaju Oun ni Olphun Otito, ati 
pe iro ni gbogbo ohun ti won n sin leyin Re. 

A si tun ni igbagbp-ododo si awpn orukp Re, 
ati awpn iroyin Re, eyi ni pe: Dajudaju O ni awpn 
orukp ti o dara ju, ati awpn iroyin pipe ti o ga ju. 

Ati pe a ni igbagbp-ododo si jije pkan soso Rp 
ninu awpn nnkan wonyi, eyi tump si pe: Dajudaju kd 
si orogun kan fun Un ninu jije oluwa, ati ninu jijp 
oba ti a josin fun, tabi ninu awpn orukp Rp, ati awpn 
iroyin Rp. Qlohun t’O ga, sp pe: 

j oJ_£-ls I g j ^ 



^ Adisgkan awgn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah A 


• h® 'f-S 5 J^*] J* 

« Oluwa awpn sanma ati ile ati ohun ti o wa laarin 
mejeeji, tori naa maa jpsin fun Un, ki o si se suuru 
lori jijosin fun Un, nje iwo wa ni imo si enikan ti o 

jp O bi? » [Suuratu Maryam: 65]. 

A si tun gbagbo ni ododo pe Oun ni: 

U <J ^y ^ ^j-i)' 'i/j aJl ^ 

V| (^jJ) li {jA Jp^ Oljllljt ^ 

/ y ^ y ^ y / 

> oSij Uili ^ J^'4 ;£ u &' ^ 

yJ *)lj oijLwJl 4-~*<J f.Li> CkJ vj 

.[xso 53 ^ f*-—ia*J( ,^UJl ^Aj U^jais- 

« Allahu [Qlphun], ko si pba kan ti o to lati fi ododo 
josin fun yato si I, Alaaye, Oludawa, ki I toogbe, bee 
ni ki I sun rara. TiE ni gbogbo ohun t’o wa ni sanma 
ati ohun t’o wa nile. Enikan ko ni i le sipe ni odp Re, 
afi pelu iyonda Re. O mp ohun ti n be niwaju won ati 
ohun ti n bp leyin wpn, ati pe won ko ni i le rpkirika 
nnkan kan ninu imp Re afi ohun t’O ba fp, itise aga 
pla Re gbaye ju awon sanma ati ile lo. Bpe ni iso 
awon mejeeji ko ko aare ba A. Oun ni Oba-giga, 

Qba-titobi ». [Suuratul-Baqarah: 255]. 

A si tun gbagbo ni ododo pe Oun ni: 




<j**J\ j* S^Lf^lj |i Lp Vt <11 V c^JLH JjI ^ 

fWl ^yilt dULl y> Vi <li V g;JJl & y> <r >.^ 

•Oj£* L*_P <Ull jl>x-~* j>^lii jL-Jrt jij*^ u* 3 ^ 

^ <J ^***0 c-Lc^Vl 4J jj^sill J^jLJl jjJUM *ul jjh 

.[Y l-TT '.j^JA ij^] { ps^-1 jj j*Jt ,_/»jVl j oljL_Jl 

« Oun ni “Allahu” Qlohun Eni ti kb si oba kan ti o to 
lati sin ni ododo leyin Re, Olumo ohun ti o pamp ati 
ohun ti o han, Oun ni Alaanujulo, Onikp. Oun ni 
Qlphun Eni ti ko si oba kan ti o tp lati sin ni ododo 
yatp si I, Qba “Alakoso”, Eni-mimp, Oluinp kuro 
ninu gbogbo alebu, Eleri-ododo [fun awon ojisp Re], 
Oluri gbogbo nnkan, Alagbara, Olujeni-n-pa, Oni- 
Moto-Moto, mimp ni fun Qlphun kuro nibi ohun ti 
won fi n se orogun fun Un. Oun ni Olohun, Oluda- 
eda, Oluda-eda lai ko ni afijo kan siwaju, Oluya- 
aworan pda, tiE ni awon oruko ti o dara ju, ohun ti o 
wa ninu awon sanma ati ilp n se afpmo fun Un, ati 
pe Oun ni Alagbara Ologbpn » [Suuratui-Hashr: 22 - 24 ]. 



^AdlsgkanawgnAhlu^unnah^Wamaala^^^^^^^^^ 

A si tun gbagbo ni ododo pe Oun l’O ni ijoba 
awon sanma ati ile: 

jt frUio ^ tlA s-w 

^ * * 

4 a* J*£j ^b 


• [® • < 1 1 ■ijjj^' 1 ’jj-*] 

« A maa da ohun ti O ba fe “ni eda”. A maa ta eni ti 
o ba f? lpre omo-binrin, A si maa ta eni ti O ba fe 
lpre pmp-kunrin. Tabi ki O se won ni ako ati abo, A 
si maa se eni ti 0 ba fe ni agan. Dajudaju Oun ni 
Oni-mimo, Alagbara ». [Suuratu shuuraa: 49,50], 

A si tun gbagbo l’ododo pe dajudaju: 

-VJUL* <d . J l ^ 

^ t-^ j <_A b j c/’^b 

.[\Y-\> :JiVl nijjil' »jj-] 

« Ko si nnkan kan ti o ri bi Re [Olohun], Oun ni 
Olugboro Oluriran. TiE ni ijoba awon sanma ati ile, 
A maa gbooro pro -arziki- fun eni ti O ba fe, A si 
maa diwon -re fun eni ti O ba fe-. Dajudaju Oun ni 
Oni-mimo nipa gbogbo nnkan » [Suuratu shuuraa: 1 1 - 123 . 

A si tun gbagbo l’ododo pe dajudaju: 

Ub V 5 Cj* ^ 
• h ;j y »j^-] ^ Oiy <3 ^ 





^Adispte^^nAhlus^unnah^UjamMjah^^^^^^^ 

« Ko si pda kan ti o wa ni ori ile afi ki orp -arziki- rp 
o maa be lpdo Qlphun, ati pe O mp ibugbe r? ati 
ibupamp rp, gbogbo [eleyii] n bp ninu Tira ti o han » 

[Suuratu Huud: 6]. 

A si tun gbagbQ 1’ododo pe dajudaju: 

j V} v ojupj ^ 

CjLJJ? <j <U>- V J Lg-«d*J Vi JaiL«J {aj 

£ <_r^ Vj s-^j X? t/’jV' 

•[M 

« Qdo Re ni awon kokorp ohun ti o pamp wa, pnikan 
ko le e mp on afi Oun, O si tun mp ohun ti n bp ninu 
ile ati okun, ati pe ko si ewe kan ti yoo jabo afi ki O 
mp nipa re. Be? ni ko si koro irugbin kan ninu 
okunkun ile, ko tile si ohun tutu kan tabi ohun 
gbigbe kan, afi ki o ti wa ninu tira ti o han » [Suuratui- 

An’aam: 59]. 

Ati pe a tun gbagbo ni ododo pe dajudaju 
Olohun: 

t3 (Jj—3 pL-JI ^Jip o-Up ^ 

t t * 

Jpj\ <_£b iAP hi* {J ^Ju ^jJG 

. [vi :JUiJ ^ |» «1 p aB\ 0 } O ji 

« Ni imp akoko igbende lodo, O si maa N ro ojo, O 




k Adi>?tam «wgn Ahlif-Sunimh W>Ulm—^ 

si mp ohun ti n b? ninu apo-ibimp, ati pe ?mi kan k6 
mp ohun ti yoo j? tip lpla, bpp ni k6 si pmi kan ti o 
mp ilp wo ni oun yoo ku si, dajudaju Qlphun ni Oni- 
mimp, Oni-mimp nipa gbogbo nnk an » [Suuntu Luqmaan: 
34]. 

Bp? ni a tun gbagbp l’ododo pe dajudaju 
Qlohun A maa sprp, pplu ohun ti O ba fp, nigbakigba 
ti O ba fp, ni pna ti O fp: 

.[\U ijj—] i UJ& pis 'j P 

« Ati pe Qlphun ba Muusa sprp ni ibanisprp gan-an » 

[Suuratun-Nisaa’i: 164]. 

« Nigba ti Muusa wa fun akoko adehun Wa, ti 

Oluwa Tp si ba a Sprp » [Suuratul-A’araaf: 143]. 

.[or y olijiU j ^ 

« A si pe e ni pba oke Tuuri ni pwp ptun, A si fa a 

mpra ni ti ibanisprp jppjpp » [Suuratu Maryam: 52]. 

A tun gbagbp l’ododo pe dajudaju: 

• [^ • ^ ^ i Jij o , L*lS' 

« Iba se pe [awpn] okun je tadaa fun awpn prp 
Oluwa mi, dajudaju [awpn] 6kun naa o ba tan lai je 
pe awpn prp Oluwa mi tan » [Suuratui-Kahf: 109]. 



>»■ Adtgpkgn «wgn Ahjw-Sunnah W»l-Jamaa’ah A 


KfE) 


*-U< JA aOX. ^ ^ t) lit jjj > 

•_>.>-*] ^ jijf" oj *wl oUT oJLii L* j«-.- 

.[ty :ouiJ 

« Ati pe ti o ba se pe ohun ti n bp ni ori ilp ni igi jp 
gege,' ki awpn dkun o si j? tadaa rp, ki a si tun ri 
6 kun meje lpyin rp, awpn prp Qlphun k6 ni i tan, 
dajudaju Qlphun ni Alagbara Qlpgbpn » [Suuratu 

Luqmaan: 27]. 

A si tun gbagbp pe awpn prp Qlphun ni awpn 
prp ti o pe ju ni ododo ninu awpn iroyin, ati isedpgba 
ninu awpn idajp, ati pe oun l’o dara ju ninu prp; 
Qlphun t’O ga sp pe: 

* * 

• [' ' 0 ijj—] ^ dJf j ^ 

« Awpn prp Oluwa rp pe ni ododo ati ni sise dpgba » 

[Suuratul-An’aam: 115]. 

O tun sp pe: 

. [ay <{ Alii JA <j-W»f JAJ ^ 

« Ta ni n tun sp ododo ju Qlphun lp ni prp » [Suuratun- 

Nisaa’i: 87]. 

A si tun gbagbp l’ododo pe prp Qlphun t’O ga 
ni Al-Qur’aani alappnle, O sp p loro lododo, O si wi 
i fun malaika Jibriil, Jibriil si sp p kal? si inu pkan 
Anabi, “ki ike ati pla Qlphun o maa ba a”. 



• [' *T :J*^!' »jj~] ^■j <y (j-^ 1 cjj 


« Sq pe: Emi Mimp ni o sp p kal? lati pdp Oluwa rp 

p^lu ododo » [Suuratun-Nahl: 102]. 

dJLli ju- .,jy>Sli <i <J> -u^' vj Jij—^ Mj t* 




. ‘tuj , 1 _C> 


•il l 




.[n« 

« Ati pe dajudaju eyi [Al-Qur’aani] jp ohun ti o sp 
kal? lati pdp Oluwa gbogbo pda. [Jibriil] Emi 
Ifpkantan ni o sp o kalp, si inu pkan rp ki o le baa jp 
pkan ninu awpn olukilp, ni ede Larubawa ti o yanju» 

[Suuratu Ash-Shu’araa’: 192-195]* 

A si tun gbagbQ l’ododo pe: Dajudaju Olohun 
t’O ga, t’O si gbon-un-gbpn, wa loke awpn pda R? 
pplu paapaa Re, ati awpn iroyin Re; fun orp Qlohun 
t’O gaNaa ti o sppe: 

bj~] 

« Ati pe Oun ni Eni ti O ga, ti O si tobi » [Suuratui- 

Baqarah: 255]. Ati prp Rp t’O SO pe: 

.[\a jj-] ^ y>j <3j* y>j ^ 

« Oun ni Olubori ti O wa ni oke awpn pda Rp, Oun 
si ni Ologbpn, Oni-mimp nipa gbogbo nnkan » 

[Suuratul-An’aam: 18], 

A si tun gbagbp ni ododo pe dajudaju: 


J ‘S& ^ iSjr^ f *=- <_$ ,_/» jSf'j oljL-Jl ,ji>- }> 

• It '■tj-'j* *jj**] ^ s^ 

« 0 da awpn sanma ati ile ni pjp mefa, leyin naa ni 0 
wa se dogba lori aga-ola -Al-arsh- Re, O N fi 
gbogbo nnkan si eto » [Suuratu Yuunus: 33 . Sise dpgba Rp 
lori aga-ola Re si ni bib? Re loke re pplu paapaa Rp, 
ni giga pataki kan ti o dogba pelu gbigbpn-un-gbpn 
Re, ati titobi Re, enikan ko si mo bi didogba naa ti ri 
yato si I. 

A si tun gbagbp l’ododo pe dajudaju Qlphun 
t’O ga N be pelu awon pda Re, t’ohun ti pe O wa lori 
aga-ola Re, O mo awpn isesi wpn, O si N gbo awon 
orp wpn, O si N ri awpn is? wpn, O si N to awpn orp 
wpn, O N ro alaini lorp, O si N se atunse ohun ti 0 
bajp, O N fi ijoba fun ?ni ti O ba f?, O si N gba ijpba 
naa kuro lowo pni ti O ba f?, O N fun phi ti O ba f? 
ni iyi, O si N ypperp pni ti O ba fp, lpwp Rp ni 
gbogbo rere wa, Oun si ni Alagbara lori gbogbo 
nnkan, Eni ti pro Rp ri bi a ti wi yii, yoo maa bp pplu 
awpn pda Rp l’ododo t’ohun ti pe ori aga-pla Rp l’O 
wa ni ti paapaa: 

« Ko si nnkan kan ti o da gege bi Rp [Qlphun], Oun 
ni Olughorp, Oluriran » [Suuratu Ash-Shuuraa: 11]. 

Sugbon awa ki i so iru ohun ti awpn 





^ Adispkan awpn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah A 



Huluuliyyah [awpn ti wpn n sp pe Ql<?hun wp inu 
awpn pda Re] ninu awpn Jahmiyyah, ati awpn miiran 
maa n sp pe: O wa pplu awpn pda R? ni ori ilp. 

Ati pe awa gba wi pe alaigbagbp, tabi pni-anu 
ni pnikpni ti o ba wi bpp, nitori pe o royin Qlphun 
pelu ohun ti ko tp ninu awpn abuku. 

A si tun ni igbagbp-ododo si ohun ti Ojisp Rp 
“ki ikp ati pla Qlphun o maa ba a”, fi royin Rp, pe O 
maa N sp kalp ni gbogbo oru wa si sanma ile-aye, 
nigba ti o ba spku idameta ti ikpyin ninu oru, ti yoo 
si maa sp pe: 

.« d jiiSj 

« Ta ni yoo pe Mi, ki N da a lohun, ta ni yoo tprp 
[nnkan] lodp Mi, ki N fun un, ta ni yoo tprp idarijin 
lpdp Mi, ki N dari jin in ». 

A si tun gbagbp Pododo pe: Dajudaju Qlphun 
t’O mp, t’O si ga, yoo wa ni pjp igbende, lati se idajp 
laarin awpn pru Rp, nitori prp Qba t’O ga Naa, t’o ni: 

l iup dJ-lilj dJjj .\S ~2 j til ^ 

* 

d ^tj oU-J*yt 

.[rr-Y\ :Ji ijj^] 4 <J 

« Rara o, nigba ti a ba mi il? ni mimi. Ati pe Oluwa 




^ Adisgkan awgn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah A 


SLm 

r? yoo wa p?lu awpn malaika, w<?n yoo si to ni tito. 
A o si mu ina Jahannama wa ni pjp naa. Ni pjp naa 
eniyan yoo ranti, sugbpn oore wo ni iranti naa yoo se 

fim Un » [Suuratul-Fajr: 21-23]. 

A si tun gbagbp l’ododo pe: Dajudaju Qlphun 
Oba t’O ga: 

• [' ^ •jj-’] 4 ji d. <Jl*i ^ 

« Ase-ohun ti O WU U ni I » [Suuratul-Buruuj: 16 ]. 

A si tun gbagbQ l’ododo pe: Orisi meji ni 
erongba Olohun Qba t’O ga: 

Erongba ti pe ki nnkan o bp: Erongba Rp yoo 
maa se pelu eleyii, ko si pa dandan pe ki o j? ohun ti 
O nife si, oun si ni eyi ti itumo rp jasi ohun t’O fe, 
gege bi oro Oba t’O ga Naa, t’o ni: 

ijj-*] ^ Ijkal L. a1)I >.jJj ^ 

.[tor 

« Ti Olohun ba fe ni, won ki ba ti ba ara wpn ja, 
sugbpn Olphun A maa se ohun ti o gba lero » [Suuratui- 

Baqarah: 253]. 

.[rt ^ j j* ^ o| J) 

« Bi Olohun ba gbero lati pa yin run, Oun ni Oluwa 

yin » [Suuratu Huud: 34]. 

Erongba ti o ba ofin Sharia mu> Ko pa 

dandan pe ki ohun ti O fe naa o sele, sugbon ohun ti 




S>v Adisgkan awgn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah A 


O fe pelu erongba eleyii kd le e je nnkan kan yatg si 
ohun ti O nife si; gege bi org Oba t’O ga Naa, t’o ni: 

.[TY ■e L-J l 9j 'J ^ V 1 ^! ji ^ 

« Olohun gbero lati gba ironupiwada yin » [Suuratun- 

Nisaa’i; 27]. 

Ati pe a tun gbagbo ni ododo pe: Erongba Re ti 
pe ki nnkan o be, ati ti ofin Sharia, n tele Hikmah - 
ogbon- Re, nitori naa gbogbo ohun ti O se idajo bib? 
le lori, tabi ti O se idajo pe ki awgn eda Re o maa fi 
josin fun Un ni ti ofin Sharia, nse ni gbogbo re je bee 
nitori Hikmah -ogbpn- kan, ati ni ibamu pelu ogbon, 
yala a mo eyi ti a mo ninu re, tabi awon gpglg wa ko 
agara nipa re: 

« Nj? ki I se Olphun ni O mg ejg da ju gbogbo 
oludajg lg bi? » [Suuratut-Tiin: 8]. 

« Ta l’eni ti o dara ju Qlghun lg ni idajg fun awgn 
eniyan ti wgn mg amgdaju » [Suuratui-Maa’idah: soj. 

A si tun gbagbg 1’ododo pe: Dajudaju Qlghun 
Oba t’O ga, ni ife si awon eni-R?, awgn naa si feran 
R ?- 

JT ^ 4#I ^ ^ 

[n 





Stv Adjsgkan awpn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah A 



« Sp pe: Ti eyin ba je eni ti o feran Qlphun, e tele mi, 
Qlohun yoo fpran yin » [Suuratu Aalalmraan: 31]. 

.[«i ifyu Jill Q\> ^ 

« Qlphun yoo mu awpn ijp kan wa ti yoo nife wpn, ti 
awpn naa yoo si nifp Re » [Suuratul-Maa’idah: 54]. 

.[^ t*\ ic)l^ JJ jiUai) ^ 

« Ati pe Olohun feran awpn oni-suuru » [Suuratu Aaia 

Imraan: 146], 

, l JT ,] ^ ^ 4Ul o| ^ 

« Ki p si maa se dpgba, dajudaju Qlphun feran awpn 
oluse-dpgba » [Suuratul-Hujraat: 9]. 

• J \ 5 ® ^ *** ^ 1 - 4^)1 oj J jl 

« Ki e si maa se daadaa, dajudaju Qlphun fpran awpn 

oluse-daadaa » [Suuratul-Baqarah: 195]. 

A si tun gbagbp ni ododo pe: Dajudaju Qlphun 
Qba -giga ni fun Un- A maa yonu si ohun ti O se ni 
ofin ninu awpn ise, ati orp, A si maa korira ohun ti O 
kp ninu re: 

OJj «jL*J ji Vj aJ)' OU jl ^ 

■ [ v ‘jyA ^ 

« Ti p ba se aigbagbp, dajudaju Qlphun rpro lai si 
yin; ati pe ko ni I ypnu si aigbagbp fun awpn pda Re, 
sugbon ti e ba se ppe, yoo ypnu si i fun yin » [Suuratuz- 







K Adisykan aw$n Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah A 



Zumar: 7], 

4 JJj j* *Sit ^ 


.[i*l 

« Sugbpn Qlphun korira idide wpn, nitori naa O ko 
ifaseyin ba won, a si so pe: 5 jokoo pplu awpn 
olujokoo » [Suuratut-Tawbah: 46], 

A si tun gbagbp l’ododo pe: Dajudaju Qlphun 
Oba t’O ga A maa yonu si awon ti won gbagbp ni 
ododo, ti wpn si se isp rere: 

.[A 

« Olphun ypnu si wpn, awon naa si ypnu si I, eyi je ti 
eni ti O beru Oluwa re » [Suuratul-Bayyinah: 8]. 

A si tun gbagbp l’ododo pe: Dajudaju Qlphun 
Oba t’O ga A maa binu si enikeni ti o ba l’eto si 
ibinu, ninu awon alaigbagbo, ati awpn miiran: 

• h ; j>-] ^ 

« Awpn oludaba buruku si Qlphun, iya buruku ni 
yoo je ti wpn, ati pe Qlphun binu si wpn » [Suuratu i- 

Fat'h: 6]. 

j»-Aj Ail 'j j&k*. £s* <y )* 




^ Adispkan awgn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah A 


m 


• [l ^ c-al.XP 

« Sugbon eni ti o ba si igbaaya rp silp fun aigbagbp, 
ibinu lati pdp Qlohun n bp fun wpn, ati pe ti wpn ni 
iya ti O tobi yoo jp » [Suuratun-Nahl: 106]. 

A si tun gbagbo ni ododo pe: Dajudaju Qlphun 
Oba t’O ga ni oju ti a maa n royin pplu iyi ati appnle: 

.[tY !jJ-] 4 f'jS'V'j (JbUrl _ji dJaj Ajt j j ► 

« Ati pe oju Oluwa Re ni yoo spku, “Oju” Abiyi 

Alaponle » [Suuratur-Rahmaan: 27]. 

A si tun gbagbo ni ododo pe: Dajudaju Olphun 
Oba t’O ga ni owo meji, ti mejeeji ni alaponle ninla: 

. [i i liiitii fr Lwj olteU ^ 

« Bee ko, tite ni owo Re mejeeji wa, A maa na bi O 

ba ti fe » [Suuratul-Maa’idah: 64]. 

* . _ 

a jJj ail l* j } 

^ OjS 'Ailawa Caj objjaa oljLw^Jlj 

•[lY :y)\ ijj-.] 

« Ati pe won ko bu iyi fun Olphun ni paapaa iyi ti p 
to si I, bee ni gbogbo ile lapapo ni yoo jp gbigbamu 
fun Un ni pjo igbende, ati pe awpn sanma naa yoo 
wa ni kika ni pwo-otun Rp; mimo ni fun Un, O si ga 
ju gbogbo ohun ti wpn fi n se orogun fun Un lp » 

[Suuratu z-Zumar: 67]. 



k Adispkan awpn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah A 



A si tun gbagbp ni ododo pe: Dajudaju Qlphun 
Qba t’O ga ni pyinju meji ni tootp, fun prp Qba t’O 
ga Naa t’o sp pe: 


.[tv :ay» ^ W 5- JJ kiXLiil 

« Ki o si maa se pkp-oju-omi naa pelu afojusi Wa ati 

is? riran Wa » [Suuratu Huud: 37]. 

Ati pe Anabi “ki ikp ati pla Qlphun o maa ba 
a”, sp pe: 

L» oUw CJ a a . t . 'C ji )) 

.<( AlL*- A-Jl 

« Imolp ni gaga Rp, iba se pe O si i kuro ni, dajudaju 
awpn impl? oju Rp ko ba jo gbogbo ohun ti iriran R? 
ba de ara rp ninu awpn pda Rp ». 

Ati pe pnu awpn Ahlus-Sunna ko lori pe meji 
ni awpn pyinju naa, bpp ni prp Anabi “ki ikp ati pla 
Qlphun o maa ba a”, nipa Ad-Dajjal “opurp 

olojukan” pe: 

•« (*^0 ^ij » 

« Dajudaju olojukan ni i, ati pe dajudaju Oluwa yin 
ki I se olojukan rara »; n kin in lpyin. 

A si tun gbagbp ni ododo pe: Dajudaju Qlphun 
Qbat’O ga: 

jj-jt-l (_juiaJDl jUajSft ^ 



3^ AdiSQkan awon Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah A 



• Y 5 

« Awpn oju ko le e rokirika Rp, Oun si N rokirika 
awpn oju, Oun ni Alaaanu Oni-mimo nipa gbogbo 

nnkan » [Suuratul-An’aam: 103], 

A si tun gbagbp l’ododo pe: Dajudaju awpn 
olugbagbo-ododo yoo ri Oluwa won ni pjp igbende: 

.[XT' cTT Uj .5^ 

« Awpn oju kan ni pjp naa yoo tutu. Ti won yoo maa 

WO Oluwa Wpn » [Suuratul-Qiyaamah: 22,23]. 

A si tun gbagbo ni ododo pe: Dajudaju ko si 
afijo fun Olphun Oba t’O ga, nitori pipe awpn iroyin 
Re: 

« Ko si nnkan kan ti o da gegp bi Re [Olohun], Oun 
ni Olugboro Oluriran » [Suuratu Ash-Shuuraa: 11]. 

A si tun gbagbp ni ododo pe: Dajudaju Olohun 

. [ T O O : 5 ^ ^ y ^ 3-Xjr- lj V ) 

« Ki I toogbe, bee ni ki I sun rara » [Suuratui-Baqarah: 255 ]; 
nitori pipe isemi Rp ati didaduro Re. 

Ati pe a gbagbp ni ododo pe Olphun ki I se 
abosi fun enikan, nitori pipe sise-deedee Re. 

A si tun gbagbp l’ododo pe: Dajudaju Olphun 
ki I se Oni-igbagbera nipa is? awpn eru Re, nitori 
pipe amojuto ati irokirika Re. 






A si tun gbagbp l’ododo pe: Nnkan kan k6 le e 
ko O lagara, ninu aw<?n sanma, tabi ni il?, niton pipe 
imp, ati agbara R?. 

'■u-i •jjA ^ ‘j d ot Lji il ) til lil ^ 

.[AT 

« Ohun ti o j? ise R? nigba ti O ba gbero nnkan kan, 
ni ki O sq fun un pe: J? b??, n ni yoo ba j? b?? » 

[Suuratu-Yaasin: 82]. 

A si tun gbagbp ni ododo pe: Dajudaju aar?, 
tabi agara, ki i se Qlphun, niton pipe agbara Re: 

L*J (3 l* 4 -■! L»j l _ySjS/lj oljLk-Jl Lil>- JLa) j ^ 

.[fA : J >j^\ ^ 

« Ati pe dajudaju A da aw<?n sanma ati il? ati ohun ti 
n be laarin mejeeji ninu oj<? mefa, be? ni a ko kaare 
kan rara ». [Suuratu Qaaf: 38]. Eyi ni pe aar?, tabi agara 
kan “ko se E”. 

A si tun ni igbagbp-ododo si fif?s?rinl? 
gbogbo ohun ti Qlphun fi es? re rinle funra R?, tabi 
eyi ti Ojise R? “ki ike ati <?la Olohun o maa ba a”, fi 
?se r? rinle fim Un, ninu awpn oruko, ati awon 
iroyin, sugbon a mQpa-mose kuro ninu ohun nla meji 
kan ti o lewu, ti i se: 

(a) Sise afij?: Eyi ni pe ki eniyan o sq ni okan 
re, tabi lori ahon re pe: Awon iroyin Olohun t’O ga 




^ Adisgkan awgn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah A 


da gege bi iroyin awpn pda. 

(b) Sise Afiwe: Eyi ni pe ki o so ni okan re, 
tabi lori ahon re pe: Bayii bayii ni awpn iroyin 
Olohun t’O ga ri. 

A si tun ni igbagbo-ododo si jijinna gbogbo 
ohun ti Qlphun le jinna kuro lpdp Rp, tabi eyi ti 
Ojise Rp, “ki ike ati ola Olphun o maa ba a”, le jinna 
kuro fun Un, ati pe lile jinna yii se akojopp fifi ese 
atodije re ti o pe rinle fun Un, a si maa n pa pnu mp 
nipa ohun ti Olohun ati Ojise Re dake nipa re. 

A si gbagbo l’ododo pe oranyan ti ko si 
iyemeji nipa rp ni tito oju-ona yii. Ohun ti o si mu ki 
eyi o jp bpe ni pe dajudaju ohun ti Qlphun fi pse rp 
rinl? funra Rp, tabi eyi ti O le jinna kuro lpdo ara Rp 
-mimo ni fun Un- iroyin ni, eyi ti Olohun fi royin ara 
Rp, bpp ni Oun -mimp ni fun Un- I’O ni mimp ju 
nipa ara Rp, Oun si ni prp Rp je ododo ju, Oun l’O si 
dara ju loro, ati pe awpn eru Rp ko le e rpkirika Rp 
ni imp. 

Bakan naa ohun ti Ojise Rp fi rinlp fun Un, 
tabi ohun ti o le jinna kuro lodo Rp, iroyin ni, ti o fi 
royin Rp, bpp ni oun ni o ni mimp ju nipa Oluwa Rp 
ninu awpn eniyan, oun l’o si pp ju ni isiti ninu awpn 
pda, oun l’o si je olotitp ju ninu won, ati pe oun l’o 
da lahon ju ninu won pelu. 

Nitori naa pipe imp ati otitp ati alaye wa ninu 
prp Qlphun, Qba t’O ga, ati prp Ojise Rp, “ki ike ati 







k AdisQkan awpn Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa’ah A 



ola Qlohun o maa ba a”, tori naa ko si awawi kan lati 
ko o, bee ni ko si tabi-sugbon ninu titewogba a. 


Ori oro kan niyi 

Gbogbo ohun ti a wi nipa awpn iroyin Olohun 
Oba t’O ga ni pfosiwewe ati ni akopo, ni ifirinlp ati 
ni lile jinna, Tira Oluwa wa ati Sunna Anabi wa ni 
awa fi eyin ti nipa re, ati pe ohun ti awon asiwaju ijp 
yii, ati awon asiwaju ninu impna lpyin won, tp Iona 
ni awa n to. 

A si ni adisokan wi pe oranyan ni ki a maa lo 
ohun ti o wa ninu awon ayaah Al-Qur’aani ati ohun 
ti o wa ninu Sunna nipa eleyii lori bi won ti se han, 
ki a si maa gbe won si ori [ohun ti i se] paapaa won 
ti o to si Olohun Oba t’O ga t’O si gbpn-un-gbon. 

A si n mppa-mps? kuro ni oju-pna awpn ti n yi 
itumo won pada, awpn ti wpn n serf wpn lo sidi 
ohun ti o yatp si ohun ti Olphun ati Ojise R? gba lero 
pelu wpn. 

Bakan naa a tun mppa-mose kuro ni oju-pna 
awpn ti n fi eyin awpn iroyin naa ti, awpn ti wpn fi 
eyin wpn ti kuro nibi ohun ti wpn n tpka si -ninu 
itumo- ti Olphun ati Ojise Re gba lero p?lu wpn. 

Ati pe a tun mppa-mps? kuro ni oju-pna awpn 
olutayo-ala ninu awpn iroyin naa, awpn ti wpn n se 
afijo wpn, tabi ti wpn n la wahala sise afiwe ohun ti 
won n tpka si bpra wpn lorun. 





